











\ 






* 



r 




I 




x 




» * i 








♦ 







* 




t 





► 


* 

















/L 

/y** 








Hng'vekjnr. Líísre^lur. Heilræði 



1 


sumlurlausum greinum. 



18 5 1 


handa íslenclmg:iim 9 

frá 


ábyrgðarmanni þjóðó/ f «s\ 




Þrentuð i prentsmiðju landsins* 

1 8 5 0 , 





























































Sá, sem ekki vill kaupa góð rcið fyrir litið, skal kaupa sdra 

iðran dýru verði. 


Stundirnar hafa vængi, og fljúga upp til 
gjafara tímans. 

f ó að hver maður viti, að í einni klukku- 
stundu eru 60 mínútur, sýnist samt sem fá- 
ir gæti þess, að 60 þessir örstuttu mælirar 
tímans gjöra eina klukkustundu. 

Yertu ekki háreistur, þegar þú lcggur 
fyrst af stað, þú getur æfinlega hækkað á 
þjer risið með sóma, en lækkað það aptur 
getur þú ekki án minnkunar. 

J>að er miklum mun hægra, að kefja niður 
hina fyrstu öhreinu girnd, heldur en að 
seðja allar þær, sem á eptir koma. 

Sannleikurinn bíður opt meira tjón af á- 
kefð meðmælanda, en ástæðum mótmælanda. 

J)egar vjcrrjettum hendina að vini vorum, 
ættuin vjer aldrei að kreppa hnefann áður. 

Hrekkjavit í heimskum manni er hárhníf- 
ur í höndum óvita. 

Fólgið hatur er hættulegra, en berfjand- 
skapur. 

IHgirnin drekkur að mestu leyti upp sitt 
eigið eytur. 

r 

A þá, sem lilusta á sjálfa sig, vilja ekki 
aðrir hlusta. 

Skeyti bakmælginnar falla máttlaus niður 
fyrir fætur dygðarinnar. 

Eyðsluseminni cr optar samfara ágirnd, 
en eðallyndi. 

Sá, sem berþað mjög illa, efhannmætir 
ekki velgjörðum, reynist óþakklátur, ef hon- 
um veitast þær. 

Ef hjartagæzka og mannúð býr inni fyrir 
hjá oss, þurfuin vjer sízt að kvíða hættu 
utan að oss. 

Fáir lestir fylgja góðgirni, færri dygðir 
síngirni. 

Iíæti heimskingjanna sctur í niann ólund. 

Varastu jafnt íljótlegan vin og langrækin 


óvin. 


Fátækur andier snauðari en fjelauspýngja. 
það er ekki eins torvelt, að láta lífið fyr- 
ir vin sinn, eins og að íinna þann vin, sem 
er verður þess, að lífið sje látið fyrir liann. 

Ef þú ert fríður sýnum, þá láttu sjást eptir 
þig fögur verk; sjertu það ekki, þá bættu 
upp hrest náttúrunnur mcð dygðum þínum. 


þögn er vissari cn sögn, þegar övinir 
vorir heyra til. 

þagmælska er kostur án hættu, og fjár- 
sjóður án fjandmanna. 

Hugsanir eru blómstur sálarinnar, og orð 
ávextir girndanna. 

þeir, sem freista einkis sjálfir, hugsa að 
allt sje hægðarleikur, og álíta það allt illt, 
sem ekki getur heppnast. 

Maðurinn er eina dýrið, sem veitt var að 
geta hlegið; þö er hann, ef til vill, sá eini, 
sem er hlægilegur. 

Svikull vinur er eins og skuggi á sól- 
spjaldi : hann sjest í heiðríku vcðri, eu 
hverfur, ef ský dregur fyrir. 

Tortryggna menn skortir aldrei hugarburð, 
til að ala á grunsemi sína. 

Einfaldur sannleiki þarf aldrci við tvö- 
faldra vitna. 

Sá, sem hugsar um, áður en hann ræzt í, 
afrekar fyr, en hann hugsar til. 

Að vera éngum til gagns, er að vera 
öllum til ógagns. 

Bitt aldrei vináttu við ncinn mann, fyr 
en þú vcizt, hvernig honum hefur farizt 
við fyrri vini. 

Eins og sálin á að stýra handbragðinu, 
svo skal hygginn maður stjórna vinnu- 
brögðum. 

Hrein trú er bczta guðfræðin, hófsemi 
bczta læknisfræðin, og góð samvizka bczta 
lögfræðin. 

Auðsgnótt er armæða, skortur eymd, og 
hár sess þung byrði; en daglegt brauð er 
sönn sæla. 

þegar sálin er þreytt, þá ætti líkaminn 
að starla. 

Aldrei blómgaðist það ríki lengi, hvar 
barnauppheldið var vanrækt. 

Glcðilaust líf cr dauðans líf. 

það er þolanlegra, að vera ætíð cinsam- 
all, en vcra það aldrei. 

það er ekki gnægð rjettanna, heldurglað- 
værð gestanna, sem gjörir veizluna góða. 

Hófsamur maður líður hóglega í gegnuni 
skeið lífsins, eins og fiskur í hæguni og 
tærum straumi. 







4 


Vondir menn tala heldur uni f>að, sem 
þeir óska eptir, en um hitt, sem þeir trúa, 
eða vita. 


f>að er dygð, að varast löst, og upphaf 
vizku, að verða laus við heimsku. 

Sjerhver maður tekur hlutdeild í þeim 
heiðri, sem veitist hinum verðugu. 

Sá, sem ekki getur yfirstígið ójöfnuð, 
liggur undir sjálfum sjer. 

Heiður hermannsins er eins viðkvæmur 
og tæpur, ogkvennamannsins — hann þolir 
enga grunsemi. 

þekking án dygðar er ekki annað, en 
vanþekking með lærdómi. 

Vjer erum allt of ósparir á tímanum, þar 
sem þó allt vort lífskeið er eigi nema lítið 
stundarkorn. 

Ef þú vilt verða virtur og vel metinn, 
þá uppfræddu börn þín vel, og taktu svo 
hlut í góðverkum þéjrra. 

Lærdómur upp vekur og rótfestir í sál- 
um vorum þær hreinu og inndælu tilfinn- 
ingar, sem sönn dygð cr fólgin í. 

Heimskuiini verður aldrei við hjálpað, 
hún er skekkja sálarinnar, sein eigi verður 
fremur lagfærð, en skekkja líkamans. 

Lögin geta ekki sannfært þar, sein þau 
ekki ná til að heggna. 

Leiddu hjá þjer litla mótgjörð, og iiiun 
hún verða því minni. 

Lífið er of stutt til þess, að það hafi af- 
gangs tíma til fjandskapar. 

Enginn vorkennir uppgerða sorg. 

Óðar en vjer hættuin að vera til gagns, 
verðuni vjer sjálfum oss til byrði; liver 
skyldi því vilja vera iðjulaus! 

*því flciri sem eru í sökinni saman, þess 
Ijettar bera þeir svívirðing glæpsins, því 
sætt er sameiginlegt skipbrot. 

Iðjuleysið niðurbrýtur grundvöll sjer- 
hverrar dygðar, og steypir yfir oss stór- 
flóði eymda og ódygða. 

Störf eru manni ómissandi: ef þau eru 
geðfeld, er það ánægja, ef þau eru nytsöm, 
er það sæla. 

þar vantar ekkert sem hyggindin mega 
ráða. 

Engin fyrirhöfn er of mikil til þess að 
uppgötva sannleika. 

Sá er enginn sjálfráður, sein ekki getur 
stjórnað sjálfum sjer. 


Oeinlægur vilji ber ófrjófsamt fræ. 


* 

I einveru er ekkert dýr eins huglítið, og 
maðurinn, í samfjelagi ekkert hugrakkara. 

Góð sainvizka er sá dýrgripur, sem eng- 
inn má án vera, ineðan hann lifir. 

Vjer ávinnum eigi annað með ósannsögli, 
en þau vandræði, að oss er ekki trúað, 
þegar vjer segjuin satt. 

Eins og tortryggilegt gull reynist í eldi, 
eins þekkist bezt trúfesti vináttunnar á tíma 
neyðarinnar. 

því hærra sem maðurinn situr í tign, þess 
minna frelsi hefur hann í raun og veru. 

Sakleysi og launpukur lifir sjaldan lengi 
saman. 

Kenndu það ekki öðrum, sem þú trúir 
ekki sjálfur. 

Sá, sem hæðir fátækan, ásakar skaparann. 

•• 

Otular og öflugar sálir geta hvorki, nje 
mega halda kyrru fyrir, meðan æskufjörið 
varir. 

Margfjöldi bóka truflar sálina, og eigi er 
mikilla verulcgra nota að vænta af marg- 
breyttum lestri. 

Ilve margir eruþeir kennimenn, semtala 
síður af tilfinningu hjartans, en af fyllingu 
minnisins! 

Ánægja skilningarvitanna er blómstur, 
hvers yhnur rýkur hastarlega burt, og hvers 
glæsta fegurð fölnar í höndum þess, sem 
fær það fyrstur. 

Mcsti maður má ekki án vera liins lítil- 
mótlegasta, mcðan hann Iifir. 

Iðjulausar stundir líða scint og leiðinlega, 
og draga með sjer óhroða og rusl. 

Sú reiði á sjer enga vörn, sem sjeð hef- 
ur tvær sólir. 

Sá, sem getur sigrað vilja sinn, er herra 
yfir sjálfinn sjer. 

þekking, sem ekki er samfara rjettvísi, 
er slægð, og hugrekki, sem ekki stjórnast 
af skynsemi, er fíílska. 

Lærdómur er stýri æskunnar, huggun ell- 
innar, og vissasti leiðtogi til heiðurs og 
mannvirðinga. 

Láttu ekki mótlætið lama vængi vonar- 
innar, nje meðlætið myrkva Ijós forsjáln- 
innar. 

Nauðsynlegast af öllum vísindum er, að 
læra það, að geyma sjálfan sig óflekkaðan 
af vondu eptirdæini 

það er fyrsta atriði vizkunnar, að þekkja 
sjálfan sig. 







5 


Láttu hjarta þitt vcra Iæst, en ásýnd opna. 

Sá er enginn rjettlátur, sem eigi vill gjöra 
hvað rjett er, nema sjer til hróss. 

Sá, sem ekki í'cr batnandi, er vissmeðað 
fara vesnandi. 

Aðalkostur ungbarnsins er sakleysi, æsku- 
mannsins kurteysi, fullorðna mannsins at- 
gjörfi, og gamahnennisins hyggindi. 

Drykkjurúturinn er eins og Iíkneski, sem 
staðið hefur úti í óveðri, öll mannsmynd 
cr máð í burt. 

Skrifuð lög ættu að vera undir stjórn 
skynseminnar, en skynscmin ætti ekki að 
vera íjötruð af bókstaf orðanna. 

Væntu aldrei mikils af stærilátum raupara. 

Enginn er rjettilega hygginn og óhultur, 
nema dánumaðurinn. 

Dygðugt líf er varanlegasti minnisvarðinn. 

Reiddu þig ekki á þann mann, sem lolár 
þjer með særi. 

það er hægt fyrir þann, sem sjálfur er 
sloppinn úr torfærunni, að ráðleggja þcim, 
sem staddir eru í henni. 

|>að er maður ósvífinn, sem Iætur fjeskort 
og fávizku reisa sjer hurðarás um öxl. 

Hatur gegn vildarmönnum sprettur af 
löngun eptir hylli höfðingjanna, og er öf- 
und í dularbúningi. 

Ef þú ert í efa um, hvort áform þitt er 
gott, eður illt, þá slepptu því. 

þar sem fjársjóður vor er, þar er hjarta 
vort einnig. 

Sæll er sá, scm á cngu á von, því hon- 
um getur ekki vonin brugðizt. 

r 

An samkoinulags erengin ánægja í sambúð. 

það er hið fyrsta stig til framfara, að 
vcra sannfærður um, að vjer þurfum þeirra 
mcð. 

þær hugsanir vorar eru optast ágætastar, 
scm korna óbeðnar, og cins og þær drjúpi 
inn í sálina. 

Fórnaðu á altari náttúrunnar, og forðastu 
útúrdúra vanans. 

þeir, sem hafa lengi lifað og hrærzt í hje- 
gómanum, losna varla nokkurn tíma við hann. 

Sá, sein erhygginn í smámunum, reynist 
ckki heimskur í meiri efnuin. 

Tortrygg alla þá, sem láta mjög dátt að 
þjer fyrir lauslegan kunningsskap, og án 
nokkurrar vitanlegrar orsakar. 

Sannfærðu bcttlarann og flækinginn um 


það, hver maður hann sjc, og skaltu sanna, 
að hann óðar skiptir háttum sínum. 

Af öllu því andstyggilega illgresi, sem 
kviknað getur í hjarta æskuinannsins, er 
hræsnin banvænust. 

Ekkert illverk getur verið vel gjört, cn 
góðverk getur verið illa gjört. 

Kauptu fyrir peninga út í hönd, cf þú 
vilt Iifa í friði. 

þar sem hugvit er á reiðum hönduni, 
ætti góð greind að vera nærri. 

Aður en vjer óskuni þess með ákefð, 
sem annar hefur, ættum vjer að ransaka, 
hversu sá er sæll, sem þess nýtur að. 

þó að hygginn maður hafi hnefann fullan 
af sannleika, þá lætur hann sjer opt nægja, 
að opna einungis litla fingurinn. 

Hvort sem þú hefur fyrir stafni mikið 
eða Iítið, þá láttu hvcrja stund hafa sitt 
vissa verk, hvort sem eru vinnustörf, bók- 
iðnir, samræður eða skemtanir. 

það er vegur til sannarlegs heiðurs, að 
vera afbragðsgóður. 

Heimili Iagamannanna eru bygð á höfðum 
heimskingjanna. 

Lærdómur er prýði æskunnar, og hug- 
svölun ellinnar. 

Frjálsræði undir góðri stjórn er skynsam- 
Iegasta frclsið. 

Engir þola síður ójöfnuð, en ójafnaðar- 
mennirnir. 

Gull ætti aldrei að vera guð vorrar til- 
beiðslu, heldur þjón góðgjörðasemi vorrar. 

Ekkert gjörir fávísan mann eins hlægi- 
lcgan, eins og að vilja hafa við mikilfeng 
orð. 

Náttúran er ánægð með lítið, cn kröfur 
óhófsins eru óscðjandi. 

Enginn hlutur er svo fólginn, að tíma- 
lengd og sannleiki ekki lciði hann í Ijós. 

það er sannur friður, að liafa frið við 
dygðina, en eiga í ófriði við ódygðina. 

Ekkert rírir ágæti lærdómsins meir, held- 
ur en að lildra honum l'ram af gorti. 

þeir, sem hælast mjög um góð kaup, 
þurfa sjaldan að hrósa sjer af of mikilli 
ráðvendni. 

Sem þú ætíð við manninn fyrir fram, og 
líð honuin aldrei að láta þig ráða kaupi 
hans. 

Gjörðu þjer aldrei far af því, að sýnast 
vitrari eða lærðari, cn hinir ijclagar þínir; 






6 


en eigi skaltú helclur gjöra fjer upp fú- 
vizku, því það er fyrirlitlegt. 

Dygðin er heilbrigði og fríðleiki sálarinnar. 
Mótlætið fær Ijeðan sárasta brodd sinn 
hjá óþolinmæði vorri. 

þú mátt reiða þig á það, að sá maður 
getur ekki verið dygðugur sjálfur, sem aldrei 
þykist hafa hitt fyrir dygðugan mann. 

það er citthvert töframagn í sambúð 
kvenna, scm hefur lag á því, að spekja 
hina óstýrilátu, sefa hina hroðalegu og herða 
upp hina huglausu. 

Sæll er sá, sem á trúan vin í neyð sinni; 
en sælli er þó hinn, scm cigi þarfvinar við. 

Almenningsálitið eitt er lögmætur grund- 
völlur stjórnarinnar. 

Illynntu að frækorni viðkvæmninnar, og 
mun það bera blómlega ávexti góðgjörða- 
scminnar. 

Hlustaðu ckki á ncitt illt urn vin þinn, 
og talaðu ekki neitt illt um óvin þinn. 

þekkingin gelur orðið að heimsku, ef 
greindin vakir ekki yfir henni. 

Sá, sem liíir samkvæmt skynseminni, verð- 
ur aldrei snauður; sá, sem hagar sjcr í hvert 
sinn, eins og lundin býður honum, verður 
aldrei ríkur. 

J>að er ekki staðurinn, sein manninn gjör- 
ír merkan, heldur maðurinn, sem staðinn 
gjörir svo. 

Sá, scm ekki vill hcyra áminningar vinar 
$íns, verðskuldar atyröi óvinar. 

þungar stunur ýfa sár hjartans, og blíð- 
Icg orð hugga harmþrungin anda. 

það er heimska að minnast á það, sem 
vjer gleymum sjálfum oss fyrir. 

þolinmæði er bezta ráð bæði við ást og 
ógæfu. 

Vizka prýðir auðlegðina og skýlir fátækt- 
inni. 

Ef þú vilt stæra þig, þá stærðu þig af 
góðverkum. 

Sá, sem þiggur velgjörning, ætti æfinlega 
að vera minnugur þess, ef hann annars vill 
heita góður maður. 

Sá, scm gjörir velgjörning, ætti að gleyma 
því óðar, ef liann ekki vill votta óveru- 
lund. 

Varastu bóklestur um nætur, ef þú vilt 
halda heilsu þinni og skilningi. 

það er torveldara að yfirbuga girndir, 
en yfirvinna ó.vini. 


Sá, sem vill höndla ánægju, verður fyrst 
að leita að sakleysi. 

Losti er leiðarsteinn til eymdar og eyði- 
leggingar. 

Kjassaðu hvorki, nje kepptu við konu í 
viðurvist ókunnugra; annað er heiniska, 
hitt vitleysa. 

Iðjulaus og útsláttarsöm stúlka er viss 
með að verða óþrifin kona, og kaldlynd 
inóðir. 

Kvennamaður elskar aldrei; og þar sem 
enda ljettúð ræður, þar er sjaldan ástin 
hrein og heit. 

„Fljótur að eta, fljótur að vinna“ er sögn 
eins gömul og fjöllin; og aldrei var ncitt 
orð sannara. 

það, sem er elskað afhjarta, það er syrgt 
af hjarta. 

Aö kefja niðurbráða reiði, er bæði karl- 
mannlegt og guðdómlegt. 

Öfundin er eins og eldingin, það á bezt 
við hana svartasta myrkur. 

Dragðu það ekki til annars dags, sem 
gjöra átti í dag. 

Ilorfðu æfinlega framan í menn, þegar 
þú ávarpar þá, og tíðast, þegar þeir tala 
til þín. 

Engin stór borg gctur til lengdar verið 
í friði: eigi hún ekki í stríði út í frá, þá 
hefur hún fjandmenn heima fyrir. 

Ekkert innrætir oss betur hóglæti, en sú 
reynsla, að vjer erum sjálfum oss ónógir. 

Ilreinskilnin bætir úr mörgum brestum. 

Að styggja ekki, er hið fyrsta stig til að 
þókknast. 

Dylgjur gjöra saklausustu verk tortryggi- 
Ieg. 

það er engin sú staða til í lífinu, að eigi 
sje árvekni húsmóðurinnar í öllum búskap- 
arefnuin ómissandi, til þess að heimilinu 
vcgni vel. 

Án þrcklyndis áformar enginn stórræði, 
og afrekar enginn neitt það, sem erfiði er 
í og áhætta. 

Iljartað hefur ckki eins opnar dyr fyrir 
neitt, eins og fyrir smjaðrið, því það svæfir 
alla verði, eins og sumir töfradrykkir. 

3Iaður fyrirgefur svik, en gleymir þeim 
aldrei. 

Sá er mesti ógæfumaðurinn, sem álítur 
sjálfan sig að vera það. 

Smjaður er eins og svikknir peningar; 






7 


j)eir gjöra þann snauðan, scm tckur þá í 
heimgjald. 

Hreinskilin játning situr sakleysi næst. 

j>ó að samvizkan sofi stundum, meðan 
allt leikur í lyndi, þá er hún samt viss mcð 
að vakkna, þegar móti fer að blása. 

Hugsýki er eytur mannlegs lífs; hún er 
undirrót margra synda, og því fleiri eymda. 

Öfund og reiði stytta lífið, og hugsýki 
gjörir mann gainlan fyrir tímann. 

Ef þii uggar ekki um þig, þá eigðu það 
víst, að tjón er í nánd. 

lðjuleysi er þungbært, óhófsemi skaðleg, 
fávizka óþolandi. 

Engin dygð cr eins minnislaus ogþakk- 
látscmin. 

J)að hregst aldrei, að reykur sá, sein 
leggur upp frá því hjarta, er brennur af 
frckum girndum, gjörir bæði að myrkva og 
rugla skilninginn. 

Ilversu opt bregða menn utan á sig glcði- 
brosi, mitt í því að hjartað andvarpar inni 
fyrir! þó að heimskan hlægi, bítur samt 
sökin. 

Ileiinska er illur ókostur; en sú er heimsk- 
an vest, scm aldrei getur þolað heimsku 

hjá öðrum. 

* 

Otti og reiði eru tvær bleiður: látir þú 
undan þeim, leita þær á; veitir þú yiðnám, 
víkja þær undan. 

Margir glata ánægju afþví, sem þeir eiga, 
vegna þess að þeir sækjast eptir því, scm 
þeir eiga ekki. 

Vaninn getur enda gjört þaðsætt, að neita 
sjálfuin sjer um ánægju. 

Gjörðu vin þínum vel til, svo þú vinnir 
liann enn betur. 

þurlyndi er opt ranglega álitið sem stór- 
mennska, og feimni sem fávizka. 

Ileimurinn leikur vest á þá, sem leika 
mest við hann. 

Margur prýðir leiði þess, sem hann of- 
sókti og öfundaði í lifanda lífi. 

Hlutirnir hafa svo breytilegt útlit, að stöð- 
ugasta manni liggur opt við að mótmæla 
sjálfum sjer 

Sá, scm ætlar sjer að syrgja hvað eina, 
sem hann verður að sjá á bak, fær aldrei 
að lifa rósama stund. 

Ánægjan af verkinu samsvarar ckki ætíð 
ávinningnum af því. 

Iljegómamennirnir hlusta á hræsni eigin 


hugarburðar, og halda að það sje rödd 
mannorðsins. 

Hvorki auður nje upphefð láta hjartanu í 
tjc hvíld, heldur rósöm samvizka og hrein- 
skilinn andi. 

Um sár má binda og orð verða fyrirgefin, 
cn sá, scm Ijóstar upp leyndarmáli vina 
sinna, missir alla tiltrú. 

Vjcr ættum ekki að trúa óvinum vorum 
til þess, sem trúlegt er, nje tortryggja vini 
vora um það, sem ótrúlegt er. 

það brcgst aldrei, að illgjarnir hrekkir 
gjöra þeim erfitt fyrir, sem gefa sig við 
þeim. 

Ileimurinn cr þeiin glcðileikur, scm hugsa 
um hann, en hinum sorgarleikur, sein finna 
til hans. 

Sá, scm hcfur glatað tiltrú sinni, lifir 
dauður mcðal manna. 

Sá, sem ekki vill baka sjer svívirðing, 

má ckki licldur gjöra hana. 

•• 

Ofund er fremur sjúkleiki cn löstur, því 
enginn mundi vilja dragast með hana, cf 
hann gæti að gjört. 

Enginn hlutur fer svo vel úr hcndi í flýti 
eða geðshræringu, að eigi megi betur fara 
án þess. 

það er miklu hættulegra, að hjegóma- 
skapur vinni á hjartað, en vín á höfuðið. 

Draumarnir eru uglur, sem hjátrúin hengir 
á Icppa sína. 

Sá, scm vanrækir skyldur sínar ’af ein- 
tómri leti, liggur flatur fyrir einhverri hinní 
Ijettvægustu freistingu. 

þegar skálkar faila í þá snöru, sem þcir 
leggja fyrir aðra, verða þeir hvorttveggja, 
og að makleglcikum, bæði sjálfum sjer til 
minnkunar, og öðrum til athláturs. 

Áköf og framhleypin sjálfselska gjörir 
einn að annars óvin, og stefnir ávalt að> 
því, að sundra öllu fjelagslífi. 

Ekkert er fyrirlitlegra, en að líta mikið 
á sjálfan sig; cnda gjöra það ekki ncma 
heimskingjar. 

Af annara brestum læra hyggnir menn að 
laga sína eigin. 

Tilgerðin spillir öllum kostum bæði sálar 
og líkama. 

Fátæktina vantar sumt, óhófsemina margt, 
ágirndina allt. 

Bjettlæti er auðkenni dygðarinnar, stafur 
friðarins og stytta heiðursins. 






8 


það eru etigin hyggincli að vera aumur í 
clag, þó vjcr kunnum að verða það íi morgun. 

þú getur engan hlut átt betri, en góða 
konu, engan hlut heldur verri, en vonda 
konu. 

llræsnin spillir snemma hreinskilni æsk- 
unnar, og afskræmir fegurstu blóm andans. 

Vjer ættum aldrci að tala, til að þókkn- 
ast sjálfum oss, heldur þeim, sem hlusta á oss. 

Auðurinn ætti að látast inn í hús vor, 
en ekki í hjörtu. 

Hygginn vinur og hæglátur er meira verð- 
ur, en allt of ör og ákafur. 

J)ví meiri sem þrautin er, þess meiri 
frægðin að vinna hana; góðir stýrimenn fá 
mestu frægð sína frá stormum og stórsjóum. 

Dygðin er vissasti gæfuvegur, hún sykrar 
alla naivtn, og er bezta bót við öllu böli. 

Óþakklátur maður fagnar ekki nema einu 
sinni af velgjörningnum, en þakklátur mað- 
ur allajafna. 

Hafðu ekki tvennt undir í einu, því það 
spillir hvað fyrir öðru. 

Sá, sem ekki kærir sig um litla yfirsjón, 
drýgir aðra meiri. 

Láttu ekki augað hlaupa yfir eyrað, nje 
tunguna eins langt og fæturna. 

það er hin mesta yfirsjón að hugsa, að 
maður hafi sjálfur enga. 

Sá, sem þiggur velgjörning, ættialdreiað 
gleyma því; sá, sem gjörir góðverk, ætti 
aldrei að minnast þess. 

Gamansemin er eins og eldglæring, sem 
brýst í gegnum skýflóka, ogblikar rjett ísvip 

Glaðlyndið viðheldur eins konar dags- 
birtu í sálunni, og lætur hana njóta eins 
og stöðugrar og ævarandi heiðríkju. 

Bið ekki annan um það, sem þú mundir 
neita sjálfur um, værir þú beðinn. 

Ef vjer rækjum kurteysina burt úrheim- 
inum, þá tæki hún með sjcr hclming allra 
dygða, sem þar eru fyrir 

J>að hjarta, sem vináttan hefur vermt og 
blíðkað, þolir ekki iðuglegar ávítur. 

Talaðu ekki meira við ókenndan mann 
heimuglega, en þig gildir einu hvar fer. 

Ef þú vilt lifa í friði og ró, þá ináttu ekki 
heyra, nje sjá, nje segja annað, en gott eitt. 


Hvað meinlausar sem glettur þínar eru, 
þá er samt ekki gottað gjöra vana af glettum. 

Sá hefur drjúg inngjöld, sem fáhefurtil- 
efni til útgjalda. 

Að launa illt með góðu, er höfuðprýði 
kristilegrar breyttni. 

Ekkert fjelag getur beðið meira tjón, en 
að glata grundvallarreglum sínum. 

Yarastu það stærilæti, er þú missir fyrir 
af gagnsmunum góðra ráða. 

* 0 

lhugaðu, áður en þú talar. Ihugaðu, við 

hvern þú talar. Ihugaðu, hvernig þú talar. 

✓ 

Ihugaðu, um hvað þú talar. 

það*er ekki nóg að taka að sjcr gott 
málcfni, vjer eigum líka að fram fylgja því 
ineð þeirri hjartans alúð, sem gott mál á 
ætíð skilið. 

Vinn af alefli, ineðan þú ert ungur, þií 
munt vilja fá hvíld, þegar þú eldist. 

t 

Avítaðu aldrei vin þinn, án þess að tala 
honum vel til um leið. 

Flýtir er fátækleg afsökun; hafðu tíma 
fyrir þjer, og gakk svo vel frá verki þínu. 

Ilugsaðu eins og hyggnir menn, en talaðu 
eins og almenningur. 

Dulinn hugur og djarft útlit fer óhult leið- 
ar sinnar gegnuin lífið. 

Sjerhverjum manni ber að leita sjer heið- 
urs, ekki með því að rífa aðra niður, 
heldur með því að heíja sjálfan sig upp. 

það er eyðslumanninum eins ógeðfelt, að 
halda rcikning yfir útgjöld sín, eins og 
syndaranum, að rannsaka breyttni sína. 

Enginn söngur er inndælli eyra þínu, en 
rödd þess, sein kallar þig velgjörðamann 
sinn. 

Ilvers eins eigiðbrjóst ervissasti geymslu- 
staður leyndannála hans. 

Vinn svo á meðan þú ert ungur, að þú 
hafir huggun af að minnast þess, þegar þú 
verður gamall. 

Ohófsmennirnir lifa til að eta og drekka, 
en hygginda og hófsmenn eta og drekka til 
að lifa. 

Illýðið heilræði, Islendingar! Látiðbæn- 
ina stíga upp, svo náðin komi niður, nú á 
þessari hálfu öld, sem í hönd fer! 






















Lbs - íslandssafn 




100501046-7 













































